TIR ANGOF; 


” NEU, 
GANEAND NEW YX HEDD, 


AIN STAD YT MEIRW; 


GWEDI EI GOSOD ALLAN, TRWY 


Gyfleiybiaeth Gwely. 





Y AR ryw noswaith odiaeth wiwdeg, 
Mewn myfyrdod ystod osteg, * 
Gwelwn WELY , cymmwys cymmen, 
Cryf iawn hollol crwn fel pellen, 


2 Nid oes un dyn a ga'dd ei enî, 
All gyflawn ddatgan ei faintioli, .. EY 
Myiddiynau oedd ynddo'n gynnwysedig, 
Ac yn ei ddal law anweledig. 

8 'Roedd rhai oddiarno, rhaî o tano, 
A rhai bob ystlys weddus iddo, 
Y fath WELY pan y gwelais, 
Mewn syndod atto mi anturiais. 


4 I edrych ydoedd neb o'm hadwedd, 
O fewn i gyrrau hwn yn gorwedd; 
Yn ol hir edrych yn: mhob cornel, 
Y cynta adnabum ydoedd Abel. 


9 Gwelwn hefyd Adda ac Efa, 
A'u mab Cain y llofradd cynta', 


















9 
Patriarchiaid, cewri amryw, 
Â'r hen dylwyth cyn y dilhw. 


6 Methusalem, er cyd ei ddyddiau, 
Lamec, Noe, a'u cenhedlaethau, 





Y-gwyr, a'r gwragedd, merched, meibion, ) 


:A foddwyd ymn y dyfroedd mawrion, 


7 Holl drigolion yr oes nesaf, 

' Arwelwn ynddo am yr amlaf, 
Nïmrod heinyf, hir frenhiniaeth, 
Ac adeiladwyr Babel odiaeth. 


8 Abram, Isaac, Jacob brysur, 
Esau, Joseph, a'i holl frodyr, 
Pharao ffyrnig a'r hen Aiphtiaid, 

| Moses. fwyn, a'r Israeliaid. Ly 


9 Amalec, Midian, Og, a Sehon, 
Balac, Balaam, a'u dichellion, 
A holl wrth'nebwyr Israel fwyn-glyd. 
Ar eu taith i wlad 'raddewid. 


10 Trigolion Canaan a'i holl drefydd, 
Joshua, Samuel, Saul'a Dafydd, 
Nebuchodonosor a'r Syriaid, 

Siriol Cyrus a'r holl Bersiaid. 


ll Alecsander fawr, a. Darius, 
_ Yr hen Caesar, Pompey, Cresus, 
A welwn yno'n ddiclyniaeth, 
Nag wylo mwy am fuddugoliaeth, 
ŵc ; 


12 'Roedd yno wrth gannoedd, Garthaginiaid, 


Mawrion grygiau.o'r hen: Groegiaid; 
A'r Rhufeiniaid, rhwyfus bynod, 
Gwiwdeg arfau. wedi >eu gorfod. 


J3 Brenhinoedd' “cedyrn, Emprwyr mawrion, ., 


Yn nghyd a'r gwaela'n mysw y flodion, 
A welwn yno'n ddiwahaniaeth, 
Heb neb yn.gonìmedd ei; gwmp'niaeth,, 


3 


Â4 Yr holl ryfelwyr mwyaf enwog, 
Er mor gadarn a godidog; 
Yr hen Samson, mab Manoa, 
A'r cawr o Gath, yr hen Golia, 


15 Yr oedd y meibion glana a'r merched, 
Yn y GWELY wn i'w gweled, 
Yn dra anghysson gwedi eu gosod, 
Holl nwydau nattur wedi eu dattod. 


16 Sarah ac Esther tegwch Syria, 
Helen deg draw o Gaerdroma: 
A'r rhaì salwa welwn eilwaith, 
Yn boddio pawb yn y gwmpniaeth, 


17 Yr holl bregethwyr mwya' areithiol, 

| Y mwya' eu dawn a'u dysg rhagorol: 
Yn gorphwys oll oddiwrth eu llafur, 
Heb brisio gwen na gwawd grandawwyr. 


18 Yr holl gyfreithwyr gwych fu'n dadleu, 
Cyn hyn yn daer wrth orsedd-feinciau, 
Oedd heb ddim geiriau yno'n gorwedd, ., 
A phob dadleuon gwedi eu diwedd,,. 


19 Yr holl ddawnswyr gynt fu'n chwarau, 
Wrth fwyn-gerdd tafod ac wrth dannau, 
Oedd yn ddigynnwrf yn ei anuedd,, 
Heb flas at fiwsig nac ar faswedd. , 


20 Yr hen brophwydi a'r apostolion, 
A hwythau'r dewrwych hen, ferthyron, 
Er cael yn llwch a lludw eu; llosgi, 


Oedd 'yn dra gwiwlan yn y GWELY, . 


21 Erlidwyr, cablwyr Crist a chrefydd, * 
Rhagfarnwyr cas dych'mygwyr celwydd, 
Wedi gorfod taflu eu harfau, 

l lawr, heb Je i godi eu sodlau. 


4 22 'Roedd-yno'rai o amryw liwiau, 


“ 


Rhai gwynion; duon, llawer lliwian, 






























4 


O bob eenedl, gwlad a ehrefydd, 
Tan y nef yn un a'u gilydd. 


23 'Roedd duwiol ac annuwiol ynddo, 
Y goreu a'r gwaethaf fu yn rhodio, 
Rhai doeth ac annoeth, tlawd, cyfoethog, 
Hawddgar, hagar, sur. a serchog. 


2í A dweud y gwir heb ommedd yma, 
Ni bu na,mab na merch, er Adda, 
Nas gallswn weled yn ddiluddias 
Ynddo, ond Enoc ac Elias. 


25 'Roedd rhai o'r groth i'r GWELY'n neidio, 
Rhai oddiar y bronau'n sugno, 
'Roedd canol oedran a phenllwydni, 
Yn llawn i'w gweled yn y GWELY. 


26 'Roedd gwych a gwael yn dyfod iddo, 
Fel dail oddiar y coed yn syrthio; 
Neu-fel llifeiriant cryf mewn afon, 
7an's felly ordeiniwyd i blant dynion, 


27 Ac er cymmaint oedd yn myned 
Iddo; nos a dydd heb ,arbed, 

" Nid oeddyn agos llawn er hyny, 
Und fel y gele am fwy yn gwaeddi, 


28 'Doedd yno ddim gofalu am trannoeth 
Diystyru tlodi, parchu cyfoeth, 
Nid oedd o'i fewn na chas na chariad, 


Balchder bywyd, chwaut y llygad. 


29 Gobeithio rwyf na raid im' draethu, 
Beth wyf yn feddwl wrth y GWELY, 
Gan fod ein llygaid bawb yn gweled, 
Rhai bob munud iddo'n myned, 








I 


B. Morgan, Argraffydd, Merthyr. 


